Mae Ella yn 12 oed ac yn cael awr o amser 
chwarae ar ei chonsol bob nos. Yn ddiweddar 
prynodd ei rhieni gêm newydd iddi ar ei phen- 
blwydd, ac mae'r rhan fwyaf o'i dosbarth yn 
chwarae hefyd. Mae'n mynd â chi i fydoedd eraill 
i greu gwersylloedd i aros ynddyn nhw a'u 


harchwilio. 


Bob tro byddwch yn mynd i fyd newydd, mae angen 
ichi gael math newydd o arian i brynu'r pethau 
angenrheidiol i greu'ch gwersyll. 


Pan brynodd ei rhieni y gêm i Ella, fe brynon 
nhw gredydau iddi, ond mae'r rhain newydd ddod i 
ben. 


Mae hi wedi dechrau cael llawer o hysbysiadau yn 
gofyn iddi a fyddai hi'n hoffi prynu mwy o 
gredydau. 


Jaden 


Mae Jaden yn 14 oed ac wedi penderfynu ymuno 
ag ap newydd yn ddiweddar. Mae'r ap yn 
cynnwys cyfle i sgwrsio ac mae Jaden wedi bod 
yn sgwrsio gyda rhai o'i ffrindiau. 


Mae'n sbort ond mae Jaden eisiau gwneud yn 
siŵr bod yr ap yn ddiogel iddo ei ddefnyddio. 


Mae'n gweld botwm sy'n dweud 'polisi 
preifatrwydd'. Drwy bwyso hwn, mae'n cael 
gwybodaeth ddefnyddiol a syml am sut mae'r ap 
yn gweithio ac mae yna fideo gyda mwy o 
wybodaeth i bobl ifanc. 


MAE'CH DATA 


Ydych. chi'n 

meddwl bod y 

gêm yn cadw 
at y Cod 
Plant? 


Ydych chi'n 
meddwl bod 
yr ap hwn yn 
cadw at y 
Cod Plant? 


Gêm Noah 


Mae Noah, 10 oed, wedi cael gwybod am ap 


gêm newydd, am ddim. Mae'n ymwneud â'i hoff 
gymeriadau anime. 


Mae'n gofyn i'w fam ac maen nhw'n 
lawrlwytho'r ap gyda'i gilydd. Ar ôl ei 
lawrlwytho a gorffen cofrestru, mae'r ap yn 
gofyn i Noah adolygu ei osodiadau. 


Mae'r gosodiadau preifatrwydd wedi'u gosod 
ar y lefel uchaf yn barod. 


Ap Shareen 


Mae llystad Shareen yn ei helpu i gofrestru ar 
ap newydd sy'n ymwneud â dillad a ffasiwn. Mae 
Shareen yn rhoi ei phen-blwydd i mewn i'r ap 
wrth gofrestru. Mae hi'n 13 oed. 


Mae hi'n dechrau cadw lluniau o'r mathau o 
ddillad mae hi'n eu hoffi yn y llyfr lloffion 
ar-lein. 


Y diwrnod wedyn pan mae hi ar yr ap, mae neges 
yn ymddangos yn dweud wrthi am sêl ddillad yn 
ei hardal. 


Mae hi'n sylweddoli bod yr ap yn defnyddio ei data 
lleoliad. 


MAE'CH DATA 


Ydych chi'n 
meddwl bod y 
gêm hon yn 
cadw at y 
Cod Plant? 


Ydych chi'n 
meddwl bod 
yr ap hwn yn 
cadw at y 
Cod Plant? 


